
I 



Litil Fiskibók, 



með 



uppdráttum og útskýríngum , 



handa 



fiskimönnum á íslandi 



Samin eptir fiskiveiðabókum W. Heins 



af 



Jóni Signrðssyni. 



Prentuð á kostnað ddmsmálastj<5rnarinnar. 



LAND8BÓKASAFN 



Kaupmannahöfn. 



Prentuð hjá Thiele 

185». 



wþað er dýrðleg sjón, að líta yfir Faxaílóa. Hann er hér- 
umbil íimmlíu enskar mílur á breidd frá horni til horns. Öðru- 
megin hefir grýltur og hrjóstrugur hraunlángi rennt sér út í 
sjóinn, en á horninu hinumegin gnæfir Snæfellsjökull við himin, 
nærfelt 5000 feta á hæð, og faldar ælíð hvílu. Milli beggja hom- 
abná í bugnum rfsá upp híngað og þángað hundruðum snman 
tignarlegir fjallahnúkar í smáum þyrpíngum. Þcgar þú kemur nær 
landi, dcllur þer veslurslrönd Skollands í hug, ncma hvað allt 
er hér slórkostlcgra ; loptið er hreinna og heilnæmara, loplblærinn 
snarpari, birlan skærari, hæðirnar brattnri, hærri og hrikalegri, 
sundlmciri, einsog Frakkar segja; milli fjalls og fjöru Iiggnr 
dökkgrænt undirlcndi, standa þar híngað og þángað hús mcð 
sægrænum moldarvcggjum og grænu lorfþaki, einsog ef land, 
scm byggt heíði verið fyrir mörgum öldum, væri nýdregið upp 
frá mararbotni. Hvergi sjá menn cins hrcinar myndir Ijóss og 
skugga, cinsog hér, hvcrgi hcfi eg scð lilina stínga betur af. 
Logagylllir fjallahnúkar gægjast fram, og bera við fjallshlíðar, 
er slær á dökkum purpuraroða , og á bak við allt þctta gnæfa 
glampandi snjófjöll og glilrandi jöklatindar við heiðbláan himininn u . 
Þannig lýsir einn af hinum fræguslu ferðamönnum, Duffcrin 
lávarður 1 , einum af fjörðunum á íslandi, og má hcimfæra lýsíng 
þcssa til margra flciri. En firðirnir á íslandi hafa ekki einúngis 
það til síns ágætis sem að landinu veit, hcldur eru þeir ekki 



Lcltcrs from high latiludes (185G), by Lord Dufferin. 3. edit. 
London 1857. bls. 32-33. 



síður bezta guðs gjöf að því sem til hafs stefnir. í samburði við 
önnur lönd má segja enn, einsog hinar elztu sögur segja, að 
„hver fjörður á íslandi er fullur af fiski u , Hafið í kríngum 
ísland er óuppausanlegur uppsprettubrunnur allrar auðlegðar handa 
þessu landi (íslandi), scgir ÆlacJcenzie^ einn af hinum merkuslu 
ferðamönnum, sem þángað hafa komið, og það er ekki um skör 
fram sagt, enda'þó að íslendíngar hafi híngaðtil, því miður, notið 
minnsla hlutans af þessum auði. „Væri fiskiveiðarnar vid ísland 
almennilega stundaðar u , segir Hooker, „þá mætti þær verða 
óuppausanlegur auðlegðar brunnur fyrir landið, því fiskurinn frá 
Islandi er allstaðar í meiri metum og nær hærra verði en sá 
fiskur sem kemur annarstaðar að, hvort heldur er frá Nýfundna- 
landi eða frá Noregi u . 1 

Hafsins næglir hafa komið stjórninni í Danmörku til þess 
á fyrri öldum, meðan menn í fáfræði sínu hugsuðu, að hin æðstu 
stjórnvísindi væri í því innifalin, að sitja einn að öllu og bola 
alla aðra frá: að banna öðrum þjóðum að verzla við landið, og 
að fiska í kríngum það. Hafsins næglir hafa teygt aðrar þjóðir 
til að sækja þángað með ærna kostnaði, og liggja á skipum 
endilaung sumur, til að láta sig reka kríngum landið með fiski- 
gaungunni, Þessi afli er orðinn einstakri þjóð (Frökkum) svo 
áríðandi og ábatasamur, að þaðan eru gjörð út árlega árs lil 
íslands fiskiskip hundruðum saman, útbúið herskipa lið lil að 
gæta reglu, og á ymsan hátt að gjöra fiskimúganum hægra fyrir 
hendi, borguð verðlaun af sjóði ríkisins handa þeim, sem í þess- 
ari alvinnu eru, háfir tollar lagðir á aðfluttan fisk annara þjóða, 
til þess að fiskikaupmenn þeirra sjálfra geti selt sem dýrast, eða 
fengið sem mest fyrir afla sinn, og neylt orku til að leitazt við 
að fá sem frjálsasta aðgaungu til að verka aflann á íslandi 
sjálfu. Margar aðrar þjóðir æskja, hver uppá sinn hátt, að ná 
í hina „óuppausanlegu auðsuppspretlu u íslands, og flytja þaðan 



l ) Will. Hooher, Journal of a tour in Iceland. 1809. Second edit. 
London 1813. íntroduct. bls. 87-88. 



gull og silfur í mynd allskonar fiskjar og allskonar sjófángs. 
Nú er tími fyrir yður, íslendíngar, að hugsa um þetta mál, og 
það er tilgángur þessa hins Iilla bæklíngs, að vekja alhygli yðar 
á fáeinum alriðum þess, ef vera mætti að þér þarmeð hvettist 
til að verja öllum kröptum til að taka þeim framförura, sem 
land og sjór svo að kalla bjóða yður til, framar mörgum öðrum 
löndum, sem fyrir dugnað og atorku innbúa sinna eru þó stór- 
auðug orðin. 

„Enginn dregur annars fisk úr sjó u , segir forn málshátlur, 
en ekki megum vér þó skilja það svo, sem hver dragi sinn fisk 
úr sjó, hvort sem hann rennir færi sínu eða ekki, eða hvernig 
sem hann er útbúinn. það ríður á í þessu sem öðru, að 
„bera sig eptir björginni", og að leita lags. J>að á eins heima 
um fiskiveiðar eins og um hvað annað, að ,,þeim einum bjargar 
guð, sem bjargar sér sjálfur". Pegar einn hefir betri úlbúnað, 
betri veiðarfæri, betri beitu en annar, þá fiskar hann venjulega 
betur; þegar einn leilar lags með veiðar sínar, og leggur þar 
alla alúð á, þá aflar hann venjulega belur en hinn, sem lætur 
allt flakka, og hirðir ekki um að vanda neitt. Það er með því 
skilyrði, að menn sé eins vel útbúnir í alla staði einsog aðrir, 
að menn geta vænt að afla eins og þeir, og það betur, sem 
menn hafa ymsa yfirburði og standa í ymsu betur að. Þá að 
eins gelur maður átt von á, ekki einúngis að enginn annar 
dragi vorn fisk úr sjó, heldur og einnig, að vér getum sjálfir 
dregið vorn íisk úr sjó, eða með öðrum orðum, að vér getum 
hlotið þau gæði sjáfarins, scm guð hefir bersýnilega ætlað oss 
fyrslum manna, og notið þeirra eins og vera ber. 

Vér þykjumst ekki hæla íslendíngum um of, þó vér ætlum 
að þeir sé að nátlúrunni ti! eins vel útbúnir og aðrir menn. 
Líkams afl og harðfengi, sálar gáfur og þrek, cr þcim ekki síður 
gefið en öðrum. Enginn gelur hcldur sagt, að þeir menn, sem 
sækja jafnvel út í reginhaf á opnum bálum, sé huglausir eða 
ónýtir sjómenn. Engin þjóð í heimi lítur óhræddari framaní 
gamla Gými heldur cn íslendíngar. En kappið og hræðsluleysið 



6 

er ekki nóg. »Kapp er bezt með forsjá", segir gamalt orðtæki, 
og það er sem mest á ríður, að hafa vakanda auga á öllum 
sínum úlbúnaði, bæði að veiðarfærum og öðru, og leitast við að 
taka sér fram í því, með því að reyna það sem annarstaðar 
heppnast vel, og taka það epíir sem belur fer, en hafna hinu. 
Vér höfum það traust á íslendíngum, að þeir vili hafa það sem 
bezt er, hvort sem það er gamalt eða nýtt, og þareð ekki verður 
dæmt um ncinn hlut fyr en hann er reyndur, þá vonum vér, 
að íslendíngar reyni fyrir ser það sem hér er í fám og ein- 
földum orðum bcnt lil, og kasli ekki því fyrir borð sem nota 
má, fyr en þeir eru fróðari af reynslu sjálfra sín. Það er 
engum mínkun þó hann vili ekki allt, en það er mínkun að 
vilja ekki þekkjast það sem maður gelur haft gagn af. Þelta 
ætlum vér ekkí íslcndíngum, og skyldi það verða reyndin á, þá 
vonum vér þó að þeir reiðist ekki því, að vér ætlum þá belri 
en þeir eru. En vér óltumst ekki að svo muni fara. Vér 
treyslum pví, að þeir reyni fyrir sér, og veli það sem bezt er 
en hafni hinu, og haldi þannig áfram að leita sér framfara. 

Því íslendíngar þurfa bersýnilega að taka sér mjög mikið 
fram, ef þeir eiga að geta notað flskiafla landsins einsog hann 
er sig til, og einsog miklu minni nægtir eru notaðar í öðrum 
löndum. Skoðum vér fyrst tegundir fiskjarins, sem veiddur er, 
þá er það helzt þorskveiðín, sem menn lcggja alúð víð ; en þó 
síldin sé í stöppu bæði djúpt og grunnt, |>á er henni lílill 
sem enginn gaumur gefinn. Það er haft eplir Islendíngum í 
kríngum Faxaflóa, að þeir segist hafa nóg af þorskinum, svo 
þeir skeyti ekki síldinni 1 . Þctla er ótrúlegt ómennsku svar, ef 
salt væri. Síldin er sú íiskitegund, sem á öllum öldurn hefir 
verið hin mesta auðsuppspretla fyrir löndin. Noregur heíir 
mestan ágóða af síldarveiði sinni, og mctur porskvciðina ekki 
nærri eins mikils. En svona er vaninn ríkur, að af því síldar- 
veiði er nú ekki líðkuð enn á Islandi, sökum vankunnáltu og 



*) Ný Félagsr. XVI, 115. 



vanefna, þá halda menn hún sé einkis verð. Upsinn heílr 
hlaupið á land, en menn hafa varla haft mannskap til að taka 
við torfunni af honum í landsleinunum, því síður að sækja hann 
á djúpan sjó. Ál veiða menn ekki, þó hann sé víða til, og er 
hann þó í öðrum löndum seldur dýrum dómum. Lax og sil- 
úngur er veiddur í ám og vötnum að nokkru ráði, en í sjó 
veiða menn svo lílið sem ekkert, og þó er þetta sú fiskitegund, 
sem eins íslendíngar eins og allar aðrar þjóðir hafa mestar 
mælur á. Um hitt er nú ekki að nefna, sem víða annarstaðar 
er farið að tíðkast, að koma upp flskakyni eða skelfiskjarkyni 
á þeim stöðum, sem það hefir ekki verið áður, eða að láta fisk 
og skelfisk límgast og fjölga kyni sínu hvar sem manni lízt og 
henlugt þykir. Þessi list, sem fyrir nokkrum árum var fyrst 
reynd á Frakklandi, hefir síðan verið tíðkuð bæði í Danmörku 
og Noregi, og víðar annarstaðar, og heppnazt ágætlega. Fiskur- 
inn elskar þann stað, sem hann er fóstraður á, og þángað leitar 
hann, og þar tímgast hann þegar bann getur afkvæmi silt, svo 
að auðsælt er, að mannleg umhyggja getur vanið að sér, eða 
einsog lamið þessar skepnur eigi síður en aðrar. 

í lilbúníngi veiðarfæranna er ekki síður fyrir íslendínga mart 
að læra. Þeir sem fást við allskonar fiskiveiðar annarstaðar 
hafa fundið mörg brögð, sem íslendíngar ekki þekkja, og eru 
þó mjög hentug. Þetta eru ekki einúngis ný veiðarfæri, heldur 
líka lagið á þeim sem allir þekkja, og ýmislegir smáhnykkir, sem 
egna fyrir aflann. Menn hafa á Islandi og þekkja almennt 
aungla, lóðir og net, en menn þekkja varla eða ekki háfana, 
sem lokka vandveiðnuslu skepnur einsog inn í völundarhús, þartil 
aflinn verður tekinn einsog úr íláli. Aunglana vanda menn 
ekki nærri eins og vera þarf; menn gefa ekki nærri nógu ná- 
kvæman gaum að eðli fiskjarins, og fyrir því eru aunglarnir 
hvorki svo veiðnir sem þeir geta orðið, og ekki heldur svo 
glæstir sem þeir þurfa að vera. Menn vita, að fiskur sækir í 
glætu eða lýsu, en þó hafa menn ekki á aunglum sínum þá 
beztu lýsu sem til er, og það er perlumóðir á dökkum aungli. 



Á lóðaraunglum egna menn sem þeir geta bezt, en þó er 
hvorki vandað svo vel sem skyldi eða veiðilega þinur ne taumar, 
og ekki heldur aunglar; allt er digurt og svirgulslegt og fælir 
fisk ; lóðinni er sóðað í mitt skip, en ekki höfð í trogi, þar 
sem hægt væri að hafa hana ef hún væri fínari og veiðnari; 
enginn stokkur er lil að láta í þegar hún er beitt, 'svo beilan 
haldist hrein og lóðin renni lipurt í sjóinn þegar leggja skal; 
engin ráð eru höfð til að lypta aunglunum frá bolni, verður svo 
þar af endirinn, að beitan þvættist á botninum og verður sand- 
orpin, fiskurinn sér hana ekki eða fælist hana, og lóðin veiðir 
ekki helmíngsveiði; bindi menn aptur nettlega dálítinn korkmola 
á tauminn, fýrir ofan aungulinn mátulega frá, þá verður agnið 
einsog á lopti og girnilegra fyrir fiskinn. Net hafa menn að 
vísu fyrir þorsk á stöku stað, net fyrir hrognkelsi allvíða og sil- 
úng, en síldarnel þekkja menn varla. Tilbúníngi netanna er og 
mjög ábótavant, bæði að efninu sem í þau er valið, og að laginu 
á þeim sjálfum. Vörpur þær sem tíðkaðar eru annarslaðar gæti 
veitt mönnum á íslandi landburð af fiski, þarsem víða er á 
sumrin fullt í fjörðunum af síld og ymsum fiskitegundum , sem 
enginn fær bein af nú sem stendur. 

Á mcðferð fiskiaflans á íslandi eru ekki fáir gallar, sem 
menn hefði hið mesla gagn af að bæla úr. í þeirri grein er, 
eins og áður var getið, þorskurinn einn það sem um er hugsað, 
en ekkert af hinu. Vér ællum, að saltfisksverkunin einúngis sé 
íslendíngum kunnug nokkurnveginn til hlílar, og að hún sé þar 
sæmileg hjá mörgum, þó mörgu mætti haga betur og með mcira 
sparnaði en þar er gjört. En ef þeir hafa getað lært sallfisks- 
verkunina, þá mega þeir og geta lært hverskonar verkun seni 
vera skal, ef þcir vilja. Og því skyldu þeir ekki vilja það, sem 
þeim væri hinn mesti ábati að kunna. Þeir selja nú heilagfiski 
svosem fyrir 24 skild. lísipundið, en gæti þeir soðið það niður 
og búið um það til að senda það óskemmt, þá gæti þeir fengið 
32 sk. fyrir pundið (5 rd. 2 mk. fyrir lísipundið). Lax og 
silúngur verður varla flultur nú, af því menn kunna hvorki að 



sjóða hann niður n£ búa um hann reyktan, og þó er þetta sú 
dýrindis vara, að Englendíngar og Skolar fara frá sér til okkar 
til að búa sér til vöru úr þessum íiskitegundum, og hafa hinn 
mesta ábata af. Kræklíngur soðinn niður í loptheldum ílátum 
vœri dýrmætis vara um allan heim. Sundmaga seljum vér nú 
fyrir svosem 10 mörk lísipundið , en þegar hann er verkaður 
einsog vera ælti, þá kostar í Kaupmannahöfn 28 skildínga lóðið 
(pundið 9 rd. 2 mk. , eða nærri 150 dali lísipundið). Lýsi 
vort er í lægsta verði, sökúm þess að vér hvorki veljum lifrina, 
né förum hreinlega með, né kunnum að bræða. Þó höfum 
vér það bezta efni í lýsi, eða beztu lifur, sem lil er, bæði úr 
þorski og hákalli. Ræksni og ruður af fiski og sjófángi er 
óvíða hirt, þó er það sá bezti og frjósamasti áburður sem til 
er, og aðrar þjóðir kaupa hann dýrum dómum; vér aptur á 
móli kvörtum yíir brjóslrum og hraunum og ófrjósemi landsins, 
og ekki minna yíir áburðarleysinu, en berum í sjóinn daglega 
dags margra þúsunda dala virði í áburði, auk þess sem vér 
ekki hirðum allan þann áburð, sem sjórinn veltir upp í hendur 
oss af þángi og þara, og sem ekki þarf annað en bera í hauga, 
eða sleinlagðar gryfjur, blanda með jörð og íiskirusli og hverju 
sem er, þekja síðan og láta fúna, lil þess að hafa hinn frægasta 
áburð. 

pér gctið ekki neitað því, íslendíngar, að hér cr mart að 
gjöra í þessu efni og mikið að vinna. 

En hvernig stendur á því, að vér stöndum svo lángt á baki 
öðrum þjóðum í þessu efni? — það kemur af því, að oss 
heíir verið hamlað frá öllum viðskiplum við aðrar þjóðir, svo 
vér höfum orðið svo að segja viðskila við heiminn. Það kemur 
af J)ví, að sú verzlan, scm oss var skömtuð úr hnefa, var ekki 
ætluð til að auðga oss, eða veila oss ágóða, heldur til að halda 
í oss lífinu cinúngis. Fyrir þá sök fengum vér ekki borgaðan 
svo vcl afla vorn , að vér gælum koslað kapps um að afla; e'u 
sá sem ekki heíir ábata von af afla sínum, hann leggur hendur 
í skaut, þegar hann hefir aflað því sem hann þarf handa sjálfum 



sér. Ef vér rannsökum allt greinilega, sjáum vér þar eina af 
aðalorsökunum til apturfarar þjóðarinnar og landsins. 

En þessi apturför þarf ekki að vera oss neilt vílsefni framar. 
Land vort er gott, ef það er vel notað, og þjóð vor er óspillt, 
ef hún neylir krapta sinna og atorku. Nú er öll veröld oss 
opin, eins og hinum únga og upprennanda æskumanni, og þegar 
vér höfum það tvennt hugfast, að læra sem mest og að afla 
sem bezt, þá er oss framförin vís, og auður og þjóðleg farsæld. 



Vér getum varla ætlað, að menn muni svara oss: þessi 
ráð yðar, góðir menn, kunna að vera sérlega góð annarstaðar, 
í öðrum löndum, eða þar sem nóg efni eru fyrir höndum, en í 
voru fátæka landi eru þau til einkis, nema þið kennið okkur 
fyrst að ná í peníngana. Þar til svörum vér: það er einmitt 
með því að fylgja þessum ráðum vorum, sem þér, góðir vinir, 
gelið náð í peníngana. Vér vilum mjög vel, að þér gelið ekki 
hver einn um sig keypt hafskip og haldið þeim úti til fiskiveiða, 
en ekki sjáum vér, hvarfyrir þér skyldið ekki gcta haft samtök 
og félagskap til þesskonar fyrirtækja, einsog aðrir menn annar- 
staðar. Þegar frakkneskir háselar taka sig saman um að leigja 
sér skip, til að fara með því sjálfir á fiskiveiðar og gjalda leigu 
af afla sínum, þá sjáum vér ekki betur, en að íslcnzkir sjómenn 
eða bændur gæti haft líka aðferð. En vér viljum ekki taka svo 
djúpl í árinni. Vér segjum einúngis: þegar þú kaupir þér 
aungul, J)á veldu hann sem bezt; þcgar J>ú kaupir þér færi, eða 
nólgarn eða hvað sem er tií útvegs þíns, þá vcldu það bezta 
til. Þegar þú býr lil veiðarfæri þín, þá vandaðu þau sem bezt. 
Þegar þú býr út bát þinn , þá laga þú hann æ betur til sjáfar 
og til siglínga. Þegar þér berst afli í hendur, hvort heldur 
meiri eða minni, þá vandaðu meðferð á honum sem bezt. 
Þessar endurbætur eru þér ekki dýrar, cn þær borga sig vel; 
það net eða lóð, sem gefur þér 5 dráííum fleira í hvert sinn, 



11 

fyrir það hvað vel og veiðilega það er tilbúið, er ekki Iengi að 
gefa þer hagnað. Þegar þú hefir fengið gróða þinn á veiðar- 
færum þínum, og bælt þau betur og belur, þá munlu sjá, að 
mcð felagskap og samtökum við aðra gelur þú smásaman aukið 
atvinnuveg þinn bæði með veiðarfærum, skipaúlgerð og mann- 
afla. Þá munlu komast að raun um, að sú skipaútgerðin , sem 
er á góðum og vel úlbúnum þilskipum, með vönduðum veiðar- 
færum, er bæði sú óhullasta, ábalamesla og ófólkskýlasla, þegar 
á allt er litið. Það sem þú leggur lil af fólki á einn teinæríng, 
scm hvolfir öllu úr scr þegar minnst varir, það er þer nóg fólk 
á fjóra eða fimm þilbáta, og mundi þer ekki vera eins hollur 
hlulur af þilbát, einsog af opna bátnum? — Enn fremur hefir 
maður þann hagnað, að því meir sem þilbátar fjölga því hægra 
verður að kaupa ser ábyrgð á þeim , eða assúrera þá, en það 
geta menn ekki á opnum bátum. 

Um þelta efni ræðum ver ekki framar að þessu sinni , ver 
tökum her það eina fram, sem hver einn sjómaður, bóndi eða 
vinnumaður, húsmaðtir, tómlhúsmaður eða hvað sem heitir getur 
framkvæmt nú þegar, hvenær sem vera skal, með ekki meira 
kostnaði en hann hefir nú, og litlu meiri fyrirhöfn fyrst í stað, 
en síðan, þegar hann er orðinn vanur því sem her er sagt fyrir, 
með miklu minni fyrirhöfn, minni koslnaði að liltölu, og 
miklu meiri ábata. Ver skýrum slultlega frá nokkrum 
hinum einföldustu greinum, og eru það helzt þessi atriði: 

I. Veiðarfærin og meðferð á þeim: 
um net og nelalögn; 

um aungla og baldfæri, lóðir og dufl; 
um sigðhnífinn, til að skera með fiskinn. 

II. Vöruverkunin : 

um lifrina og lýsisbræðslu ; 
um sundmaga og húsblas. 



12 



III. Hirðíng á úrkasti úr sjófángi: 

um að fæða hæns, endur og svín á sjófángi; 
um að gjöra áburð úr sjófángi til jarðræktar. 

Með þessu fylgja uppdræltir, ti) að skýra frá sérhverju sem 
útskýríngar þykir þurfa. 



I. Veiðarfærln og meöferö á þeim. 



Um net og netalögn. 

Þar sem 'fiskur gengur og net skal hafa, er það hin fyrsta 
tilraun sem fiskimenn eiga að gjöra, að leggja saman. Þegar 
hver leggur net sín sér, einn á einum stað, annar á öðrum, 
þá getur fiskurinn hópum saman smogið allslaðar fram og aplur 
milli netanna, og þar hjá tckur netalögnin yfir miklu minna 
svæði, og nær þessvegna í miklu minna af fiskgengdinni (uppdr. 
A, Nr. 1). Sé þar á móli samlög með mönnum, og nelin 
tengd saman, hversu margir og hverir sem eiga, þá nær ncla- 
garðurinn yfir miklu meira svæði, tekur jafnt móti allri íisk- 
torfunni, og leyíir ekki .neinar gegnsmugur. Þegar nelin cru 
fest saman, þá er ekki nóg að festa þau ofan og neðan, heldur 
á að festa þau á þrem stöðum að auki (\A, Nr. 2). Ef þau 
eru fest saman einúngis ofan og neðan, þá myndast stór gloinpa 
(uppdr. A, Nr. 7 a ), sem margir fiskar smjúga í gcgnum, en sé 
þau fest saman á fimm stöðum verða þau göt eigi stór lil skaða, 
því þau eru að sínu leyti ekki stærri en möskvar á hcilu neti, 
þar sem hitl er einsog glompur á rifnu neli. 

Það er veiðilegra í nellögnum, að leggja ekki netið í bcinni 
línu, hcldur annaðhvort í smáhlykkjum, einsog í krákustíg, eða 
í einum slórum hvasshyrndum bug, einsog sýnt er á uppdrælt- 
inum (uppdr. A, Nr. 3). Þetta er einkum hentugt á þcim 



slöðum, þar sem slý eða þáng sezl í nelin, því það safnast þá 
inn í hornin, og verður hitt af netinu hreint, en annars fyllist 
nelið allt. fegar nú hornið verður fullt af þángi og hroða, 
þeim sem þar safnast í, þá rekur fiskurinn sig fyrst þar á, en 
leilar jafnskjótt frá, og œtlar þar sem honum sýnist opið fyrir, 
sem hliðarnar eru, leitar hann þá þar á og fer í netið og 
áneljast. Sé þar á móti netið lagt beint, þá fyllist það allt jafnt 
af þánginu, svo fiskurinn finnur hvergi bjart hlið á handa ser, 
reynir því ekki til að komast í gegn, heldur sneiðir frá og fer 
annaðhvort út fyrir nclið eða upp fyrir; fer þá svo, að netið 
veiðir ekki, því það er margreynt, að þegar netin fyllast með 
þángi verður veiðin engin, eða svo að kalla sem engin. Þegar 
nelin eru lögð í krákuslíg, þá fer eins um allt slý og óhroða, 
sem straumarnir bera með sér í sjónum, eins og um þángið 
var sagt: ef netið er lagt beint, fyllist það allt jafnt, og verður 
að hreinsa það allt, en sé það lagt í krákuslíg, þá verður 
óhroðinn allur í hlykkjahornunum , en hilt af netinu verður 
hreint; en þar af leiðir, að hægra verður að hreinsa nelin; þau 
halda betur, því þau níðast minna; þau þurfa minni viðgjörðir, 
og því geta menn haft meira af þeim með jafnmörgu fólki, og 
aflinn verður því líklegri sem þau verða bæði veiðnari og streng- 
urinn lengri, eða tekur yíir meira svæði. 

Á íslandi mun það vera mest tíðkað, að þurka nelin á 
landi og hreinsa þau með höndunum þegar þau fara að þorna. 
Annarstaðar er það vani, að hafa barcfli eða þjót, til þess að 
slá á netið, þegar það er þornað og hengt upp síðan, og er þá 
ætlazt til, að slý og þáng og annar óhroði þorni í netinu og 
hrökkvi úr þegar það er barið með þjótinum. — Bareflið er líkt og 
keppar, sem hafðir eru til að berja með þvotta, eða barcfli þau sem 
unnið er á velli með. Af því þau eru hrufótt og stundum óslétt 
í endana, geta þau flækzt í nelin og rifið þau. Af því þau eru 
hörð og ósveigjanleg, bljóta þau að skemma netin, þegar þau eru 
barin með þeim. Þetta verður hvorltveggja umflúið með þjót- 
inum, sem nú er hafður til að hreinsa með netin, og sjá má 



á uppdrætlinum (A, Nr. 4). Hann er gjöiður úr spanskreyr, 
sívalur, sleltur ulan, beygjanlegur en þó slaðgóður. Af því hann 
er sleltur allur, gelur hann ekki loðað í netinu hcr og hvar og 
rifið það, einsog þegar höfð er til þess óvalin spíla. Af því 
hann er sletlur og mjór til endanna, getur hann ekki flækzt inn 
í möskvana eða hángið í þeim, einsog sá scm er ósletlur í end- 
ana; og af því hann er slaðgóður og þó bcygjanlegur, þá er 
bæði fljótlegt og erfiðislítið að hreinsa með honum, því hann 
hrökkur aptur af síælíngu sjálfs síns, þegar honum cr slcgið á netið. 

Um aðferðina lil að Icggja netin er greinilcg hugmynd gefin 
í uppdrællinum (nppdr. A, Nr. 2 e ) Þar er sýnt, hversu nelin 
verða lögð með forkinum, sem nú er almcnnt farinn að tíðk- 
ast í Danmörku, eins og annarslaðar. Því er miður, að þessi 
aðferð er ekkj orðin kunnug enn á íslandi, hcldur leggja menn 
þar netin í búnka, annaðhvorl í djúpt kistulrog, sem er einsog 
loklaus kisla eða stokkur (G á uppdr.), eða í sjálfan bátinn miðj- 
an, og kasta þeim svo útbyrðis í sjóinn á þann hátt scm sýnt 
er (uppdr. A, Nr. 7 d ). Vili menn vanda þctla og fara vel mcð 
net sín, þá eiga menn að hafa mátulcga slórl íhvolft trog handa 
hverju neli, eplir því að stærð sem nelið er, og svo, að hvcrt 
írogið verði selt ofaní annað. Þau eiga að yera gjörð úr furú- 
tre, en vel hefluð og slclt, og mökuð nokkrum sinnum með 
soðinni línolíu. Það má án efa gcfa að skilja hvcrjum þeim, 
scm hugsar um nclalögn, og hvernig hún geti farið fram sem 
hcnluglegast, hversu mikla nylsemd það hcfir í för mcð ser, að 
hafa trogið og netaforkinn. I*á liggur nclið greitl og slell í 
sjónum, þegar laglega er skipt verkum milli manna ; sumir halda 
bátnum fallega í horfinu, en tvcir mcnn hjálpast að við að Icggja 
netin, tckur annar trogin fram, og hnýtir nctin saman, cn annar 
færir nelið úlbyrðis. Forkurinn, scm stúnginn cr ígcgnum nclið 
við efra þininn, gjörir það gagn, að nctið heldur ser öldúngis 
greilt (uppdr. A, Nr. 5); leggja mcnn þá nctin í trogið þannig, 
að steinarnir eru lagðir á bolninn, hver við hliðina á öðrum, 
og nclið ofaná í grciðum Iögum, svo að forkurinn Iiggur efst. 



i 



15 



Þegar svo er ad farið, er það næstum því ómögulegl að nelið 
geti flóknað fyrir manni meðan verið er að leggja það. 

Uppdrállurinn sýnir (uppdr. A, Nr. 6), hvernig slúlka silur fyrir 
trogendanum og leggur netiðílag; en með hinni aðferðinni (uppdr. 
A, Nr. 7), þegar forkurinn er ekki hafður, þá er það rctl tilviljan 
ef netið stendur nokkurnveginn greitt þegar búið er að leggja það, 
eða kasla því í sjóinrí. IIill verður oplast, þar sem slraumar eru meiri 
eðaminni, að flolviðurinn eða upphaldskubbarnir lenda niðrií netinu, 
eða steinarnir slást upp í það, og falla niður í gegnum möskv- 
ana. En hvorllveggja spillir bæði veiðinni og netinu sjálfu. 
l^egar steinarnir slást uppí, þá slíla þeir nelið, þegar kubbarnir 
slást niðrí, þá flækja þeir og fækka möskvatalinu í nelinu, eða 
mcð öðrum orðum, gjöra það minna og ófisknara. þegar nú 
netið er tekið upp aptur, þá er það opl rifið á þeim slöðum, 
sem steinarnir hafa slegizt uppí, þá verður að fara að bæta 
aptur, og þella lefur fyrir fiskimanninum , og þó er það verst, 
að með þcssu móti missist opt meira en þriðjúngur veiðinnar, 
því íiskurinn fælist og áneljast ekki, þar sem netið liggur ógreilt 
og víða tvöfalt í sjó. 

Þegar net týnast, er það lckið lil bragðs að reyna að slæða 
þau upp, og hafa menn lil þess ymsar velar. Ein af þeim velum 
er sýnd her á uppdrællinum B, Nr. 8. 

Þegar dregin eru net, þá er það viðsjár vert, að þau dragist 
sem minnst á borðstokknum , það slílur netunum og níðir þau, 
og margur fiskur dcltur úr fyrir það, að nelið gengur ckki cins 
liðugt og þarf. Til þess að bæla úr því hafa menn nelahjólið, 
eða kcflið, sem sýnt er á uppdræltinum (B, 8 a ), og gjörir það, 
einsog hverjum gefur að skilja, drállinn miklu auðveldari og lell- 
ari. Sumir hafa nú hjólið svo, að það er sett ofaná borðslokk- 
inn, og er á því klofi að neðanverðu beggja vegna, svo það er 
eins og hjólkerlíng, og stendur bcint upp af borðslokknum. En 
þetla er ekki henlugt, því það lyptir nelinu ofliált beint upp úr 
sjónum, og sá fiskur sem hrýtur úr nelinu á þeim vegi, sem er 
milli sjóbrúnar og hjólbrúnar, dellur í sjó og næst trauðlega; cr 



16 



því bezt að hafa kné á nelahjólinu, einsog sýnir uppdrálturinn 
(B, Nr. 8 b ), og gengur það kne inn í bátinn. Þá heldur netið 
fiskinum þángaðlil hann kemst inn yfir borðslokkinn , og á það 
haf sem er á milli borðslokksins og hjólsíns, og dcttur þá sá 
fiskur sem úr fellur og laus er inn yfir borðslokkinn og lendir 
í bátnum. 

Það er mikils áríðanda, að bátur sá sem fer með net se 
vel mannaður, bæði til að sljórna bátnum sjálfum, og til þess 
að leggja nelin þannig, sem á að leggja þau. En það er hægt 
að fá bálana vel liðaða, þegar menn leggja saman eins og áður 
var gelið, til þess að koma ncluniim fyrir á þann hátt, sem 
hagkvæmaslur er. Þá verða bæði nelin vel lögð, og komi veður 
þá verður hægra að bjarga lil lands bæði skipi og mönnum, 
því þá er lið nóg og gott. En þar að auki er sá hagnaður 
mcð, og hann er mikils verður, að þegar sumir verða vcikir, 
og gela ekki seð um net sín, þá verða samlagsmenn þeirra hver 
öðrum lil hjálpar, og aflinn allra vcrður meiri, því öll veiðar- 
færin verða eins noluð eptir sem áður, og gjöra sitt fulla gagn; 
og þenna styrk veilir hver mcð ánægju , því hann veit að hann 
á sömu hjálpar von ef hann fatlast, eins og hann hefir veitt 
hinum. Þella er því ekki einúngis öllum hagnaður, og hið bezta 
ráð til að auka aflann, hcldur vekur það einnig fclagsanda og 
samheldi meðal fiskimannanna og í allri veiðistöðunni , sem er 
svo mjög afíarasælt. Með þessu móli mundu menn læra, að 
slærri bálar eru að tiltölu kostnaðarminni en hinir smáu, og 
þegar þeir eru vel mannaðir og útbúnir gela þeir sókt betur sjó 
og aflað meira, og þegar samlogin eru geta hvorutveggju bálarnir, 
hinir smærri og hinir stærri, bcinzt að til að styrkja hverir 
ðra, eplir því sem hentugast er. 

Það er reyndar að vorri ætlan óþarfi, að sanna fiski- 
mönnum, hversu mikið sé í varið að aflinn aukisl, því allir vila 
það, og allir vilja hafa hlut sinn sem mestan. En gjörum við, 
að menn fengi þrem íiskum daglega meira í hlut, með því að 
hafa þessa aðferð, en með hinni fyrri, þá er auðsætt hvert gagn 



V 



þar af leiddi bæði fyrir hvern fiskimann í sínu lagi og fyrir 
landið allt. Þó vcr gjörum ckki vertíð nema þrjá mánuöi, þá 
fengi hver maður 300 fiska hlul framyfir það sem hann var 
vanur að afla, og þetta væri hlutarbót fyrir hann um 40-50 dali. 
en vörumegin landsins jykist að því skapi. Og þar sem útræði 
er ár um kríng yrði vöxturinn margfall mciri; ver þykjumst og 
mega fullyrða , að hlutarbólin yrði miklum mun meiri en hcr er 
sagl, því af þessari endurbót fiskiveiðanna mundu fylgja margar 
aðrar, sem mundu bæta á alla vegu og auka fiskiafla Islendínga. 

Ver munum síðar sýna, að fiskitalan, eða aukníng hennar, 
cr þó ekki nema ein grein af þeim ábata, sem umbætur þessar 
gæti gjörl, því þar með eykst einnig margfaldlega það gagn og 
ábati, sem menn geta haft af lifur tiskjarins, af sundmögunum, 
af öilu slógi og úrkasli, og loks af þeim fiski sem ekki er út- 
gengilegur lil verzlunar. Allt þelta er auðsuppsprctta fyrir binn 
gætna og hirðisama fiskimann, og fyrir allt landið, því góð 
og dugleg fiskimanna stctt cr meðal hinna nylsömustu stella í 
landinu. > { < \ A^V|^é^^|^^B 

Um aungla og haldfæri, lóðir og dufl. 

Aunglar og haldfæri eru, eplir því scm nú tíðkast, hið 
hclzta veiðarfæri við fiskiveiðar á íslandi, einkum við þorsk, ísu, 
steinbít o. fl. Á einni af töflum þeim sem hcr fylgja er dreginn 
upp ncðri partur af haldfæri , með aungli og sökku (B, Nr. 9), 
einsog haft er fyrir þorsk á íslandi, á 70, 90 cða hundrað 
faðma djúpi. Til þcss að straumarnir bcri ckki færið of lángt frá 
beinni stcfnu lil bolns, er látin blýsakka á færið, eða slundum 
járnsakka, sem vegur 6, 8 eða allt að 12 pundum. Þar er nú 
látinn neðan á slór og klunnalega gjörður aungull, og ckki nærri 
ætíð bcillur, en í stað beitu er hafður á honum steyptur lin- 
íiskur á miðjum leggnum, eða nokkru ofar, nálægt því sem hann 
er festur við færið; þesskonar aunglar eru sumstaðar kallaðir síldar- 
aunglar, cða hollenzkir aunglar, því fiskmyndin á þeim á að vera 

2 



18 



líkust síld, og íslendíngar hafa fyrst tckið þá eptir Hollenriíngum. 
Þessi tinfiskur á að vera lil þess að glilra í sjónum og lokka 
fiskinn að, en se hann nú stcyplur úr blýi, einsog sumir gjöra 
af hugsunarleysi eða trassaskap , þá verður enginn glampi af 
honum, og verður þá það bragð til ónýlis. Aungul og linfisk 
hefir maður spegilfagran, og með því móti verður fiskurinn lokk- 
aður til að gleypa þetta verkfæri. Með þessu klunnalega veiðar- 
færi er fiskur dreginn þúsundum saman úr hafinu. En þegar 
menn nú sjá hvað heppnast með þcssum staurum, þá geta menn 
gelið nærri hvað fiskast mundi á miklu skcmmri tíma á aungla 
sem væri minni og vel lagaðir, með ásteyptum tinfiski, sem 
greypt væri í perlumóðir, svo að hann glitraði sem mest í sjón- 
um. Minni aunglar halda eins vel stórum fiski, ef þeir eru vcl 
lagaðir, eins og illa lagaðir stórir og digrir aunglar, en fiski- 
maðurinn þarf að hugsa um aungul sinn með meslu alúð, og hafa 
vakanda auga á hvernig hann se bezt lagaður og hvernig hann se 
veiðnastur. Á uppdrættinum eru sýndir tvennskonar aunglar af 
þessari tegund, aðrir belri (B, Nr. 9 a ) og aðrir lakari (B, Nr. 9 b ). 

Haldaunglar, eða rykkiaunglar , sem og mætti kalla agn- 
aungla, cru mjög líðkaðir annarstaðar, og gjöra mikið gagn, enda 
þótt menn se ekki vanir þar öðrum cins fiskigaungum og á 
íslandi. En hvílíkt gagn mælti ekki verða að þeim þar, ef þeir 
væri rett lagaðir, í slíkri fiskigengd sem þar er árlega árs, og 
fiskurinn bæði slór og gráðugur. Þar sem fiskimergðin cr 
mikil, eru þcssir aunglar bezla veiðarfæri, ef þcir eru vcl lagaðir 
og veiðilega tilbúnir, því á þessu ríður mest. Se aungullinn 
klaufalega tilbúinn rykkist hann inn í fiskinn að utan hhr og 
hvar, og særir fjölda fiska án þess að þcir verðí vciddír, en 
þegar fiskurinn tekur aungulinn , sem ætíð vcrður því örara sem 
aungullinn cr veiðnari og laglegri, þá gengur veiðin miklu betur 
og heppilegar. 

Síldin er sú fislritegund, sem þorskurinn sækist mest cptir 
og eltir mest, það er því ætíð bezt, að láta aungulinn vera 
sem líkastan síldinni bæði að lögun og útlili. Síldin glitrar, 



einsog vér vitum, í sjónum eins og silfur, þelia gcíur maður 
cins lálið aungulinn gjöra, mcð því að hafa greypla í hann 
perlumóður; aungullinn verður reyndar nokkuð dýrari við það, 
en sé perlumóðirin vel greypt í aungulinn í fyrstu, þá getur 
hann haldið lengi. Fiskurinn sér þelta glitur lángan vcg, og 
það er margreynt, að þar sem tveir aunglar hafa verið reyndir 
saman, annar með pcrlumóður í, cn annar ekki, þá hefir hinn 
fyrnefndi ælíð fiskað miklu meira* Þessvegna viljum vér ráða 
hverjum fiskimanni lil, að fá sér perlumóður á aungul sinn, og 
sé aungull hans svo lagaður að því verði ekki komið við, þá 
að hann gái þess þegar hann fær sér nýjan aungul. 

þegar aungullinn er cins og hann á að vcra, þá sést 
aungulmyndin svo að kalla ekki, en síldarmyndin er það scm 
mest bcr á. Þessi síldarmynd er þá jafnframt agn, einsog hún 
er aungull, og er auðsætt hvílíkur hagnaður það er. Slíkir 
aunglar verða gjörðir með einum, tveimur eða þrcmur agnhöídum 
á, eptir því scm hvcr vill hafa, og slærðin gelur vcrið ýmislcg, 
cn ávallt er þess gælt, að mynd aungulsins lilsýndar sé sem 
líkust síldarmyndinni og glampinn í sjónum scm meslur. Ef 
menn sýndi bæklíngi þessum eplirlckl, þá væri hægt að fá út- 
vegaða nokkra aungla sem fyrirmyndir, og mundu menn á ís- 
landi þá gcta smíðað eptir þeim.^ Sama er að segja um önnur 
veiðarfæri, að ef mcnn í sjáfarplázum legði saman og sýndi að 
þeim væri umhugað að bæta afla sinn og vciðarfæri, þá mundi 
auðvelt að útvcga þcim allskonar vciðarfæri til Iáns cða kaups, 
svosem fyrirmynd til að gjöra eptir. 

Það er hverjuui auðsæít, að þcgar maður hcfir vönduð 
verkfæri, þá vcrður maður og að vanda mcðferð á þeim, annars 
skemmast þau og verða óhafandi, eða óhæfari lil þess sem þau 
eiga að vera, og allt hvað skemmir aungulinn það spillir aflanum. 
þessvegna ælli hver sá fiskimaður, sem fær sér aungul með 
perlumóður í, cða slíka agnaungla sem vér þegar skýiðum frá, 
að þurka upp aungul sinn vandlega, jafnskjóll og hann hæltir 
að rcnna honum, hafa í honum sluKa lykkju Lil að fesla hann 

2* 



20 



við færið (uppdr. B, Nr. .10), svo hægt verði að leysa hann af, og 
leggja hann síðan íhulslur, sem sjá má á uppdrættinum (Nr. 11). 
Þelta ver aungulinn fyrir þeim óhöppum , sem nú ber svo opt 
við, að agnhöldin brolna af, eða aungullinn sjálfur fer í sundur. 
Það er bezt fyrir fiskimanninn , að hirða eins vel um aungul 
sinn eins og um hníf sinn, að brýna hann opt og halda honum 
beillum og spegilfögrum , svo aldrei falli á hann ryð eða skarn. 
þella gjöra hinir ágætu hollenzku og ensku fiskimenn, og svo 
gjöra einnig án efa þeir menn á íslandi, sem eru góðir íiski- 
menn, og ekki vanlar annað en að sjá og reyna fleira til að 
taka ser fram. 

Á uppdrætlinum má sjá ymsar myndir aungla, í ymsri 
stærð, bæði með perlumóður og án hennar, og sömuleiðis með 
einum, tveimur eða þremur agnhöldum (uppdr. B, Nr. 10, og 
eru þar sýndar 8 myndir ymsra agnaungla). 

Þegar menn leggja lóðir, þá er einsog kunnugt cr tilgáng- 
urinn sá , að fiskurinn gleypi beitu þá eða agn, sem á hvern 
aungul lóðarinnar er sett \ og verði með því veiddur. Það er 
því mjög mikið í varið, að agnið með aunglinum blasi svo við 
í sjónum, þar sem það liggur, að það ginni fiskinn til að glcypa 
sig og þar með aungulinn. En nú vill það verða, að þegar 
lóðin liggur mcð botni, þá leggst aungullinn þar með, því hann 
er þó svo þúngur, að hann leggst til botns. Þannig liggur 
aungullinn rneð beitunni hreifíngarlaus að kalla, nema hann 
velkist með mararbotni , og dylst í þara og slýi eða verður 
sandorpinn , og þvættist þannig, að fiskur tekur ekki beiluna; 
verður þá annaðhvort, að veiðibrella þessi verður öldúngis ónýt, 
eða beitan verður krossíiskinum að bráð, þar sem hann skríður 
með mararbotninum. Þetla er sýnt á uppdrætlinum (B, Nr. 12 a ). 
Þelta er mjög áríðanda að gjört se við , þegar menn leggja lóðir, 
og það er hægt og lítið ómak, scm ver munum þegar sýna. 
Hið fyrsta er að hafa lóðina sjálfa, línuna cða þininn, sem 
liðlegasla, þarnæst að taumarnir se vandaðir, fínir og veiðilegir, 
{ þriðja lagi að aunglarnir sc vel lagaðir, neltir og fiskilegir. 

\ 



Þegar allt þetta er í lagi, þá skulum vér segja ráðið lil að fá 
beiluna til að flagra framaní fiskinn og lokka hann. Það er 
einúngis, sem vér fyr drápum á, að fesla lítinn korksnúð á 
lauminn, skamt frá aunglinum, og þó ekki ofTjarri, ekki slærri 
en svo, að hann hafi það yfirborð yfir aungulinn að hann haldi 
honum með beitunni upp frá botninum. Gagnið af þessu er 
auðsætt. í stað þess að aungull með beitu lá kyr áður, þá 
halda snúðarnir honum nú frá botninum, svo að aunglarnir með 
beilunni standa einsog hnappar upp frá botninum og blasa við 
þegar fiskurinn syndir hjá. Þorskurinn stendst ekki þessa freistni, 
og tekur hver þann hnapp sem næstur er og verður með það 
fastur á lóðinni. Þessa aungla, með taumnum við og kork- 
hnappnum bæði næst aunglinum og fjær honum, má sjá á upp- 
drætlinum (B, Nr. 12 b og c). Hafi menn ekki korkhnapp, þá 
má hafa flotviðar (flolholts) kubba í staðinn, sem uppdrálturinn . 
sýnir (B, Nr. 12 d). Þar má og sjá tvo lóðaraungla, annan 
með venjulegu lagi, en annan með nýjasla og bezta lagi, nokkuð 
bognari en áður var tíðkað (nppdr. B, Nr. 12 e og f). 

fegar menn Ieggja lóðir, er mart sem menn þurfa að hugsa 
fyrir að hafa í góðu lagi. Fyrst er það, að lóðin sé vel cgnd; 
þarnæst að hún sé greið þegar leggja þarf; og í þriðja lagi, að 
ckkert sé lil fyrirslöðu þegar verið er að leggja hana, þó ekki 
sé kyr sjór eða logn. Menn haga þessu oplast svo, að lóðin 
er annaðhvort hrínguð niður, þegar beílt er í Iandí, eða hún er , 
beitt í mitt skip, ef á sjó er beitt. þegar nú þessi aðferð er hofð, j 
þá verður varla hjá því komizt að beitan þvæltist, lóðin flókni, eða að 
opt verði stans á, þegar verið er að leggja. Þetla mundi nú 
enn heldur koma að, ef menn tæki það upp að hafa korkhnappa 
eða flotvið á taumunum, sem vér höfum áður hvalt lil að hafa. 
En allar tafir við lóðarlögnina eru bæði til spillíngar veiðinni, 
og þar að auki geta þær margopt slofnað mönnum og skipi í 
háska, þegar veður gánga að. Til þess að koma í veg fyrir 
þessa annmarka og bægja þeim frá, er það ágætt ráð að hafa 
lóðarkvíslina, sem sýnd er á uppdrætlinum (A, Nr. 13). 



22 



Lóðarkvíslin er cinsog gaííall , og má hún reyndar vera með 
svo mörgum álmum sem maður vill, en hér er hún sýnd með 
átta álmum. Aptan á henni er skapt, en álmurnar eru úr Iré, 
og er hver þeirra innaná sett með blikki. Milli hverrar álmu 
er lílið bil að neðan, rélt svo að menn geli rennt þar inn 
aungulsleggnum, en fyrir ofan neðri brúnina er bilið slærra, svo 
að þar geti staðið í aungullinn með beitunni á. Nú þegar 
hver aungull er beitlur, skipar maður þeim í fyrslu álmu kvísl- 
arinnar, hverjum af öðrum, fyrsta aunglinum innst og svo fram- 
eplir. Þegar fyrsta álma er full, setur maður í hina næstu og 
svo framcptir, til þess allar álmur eru fullskipaðar, og mun vera 
nóg áskipað þegar kvíslin tekur svosem frá 120 lil 160 aungla. 
Taumarnir og sjálf lóðin hángir niður úr, einsog gefur að skilja. 
Pegar nú full er kvíslin, þá draga menn snæri gegnuin álmurnar 
allar, fremst í oddunum í'yrir framan alla aunglana, og er gat 
þar þvert í gegnum álmurnar, sem lil þcss er gjört; gelur þá 
ekki lóðin dotlið fram úr kvíslinni, eða neinn aungull haggast. 
En lil þess að beitan þorni ekki upp, og haldist óskemmd og 
óþvælluð, þá saxa menn volt þáng og strá því ofaní allar áimurnar, 
þartil það hylur þær með aunglum og beilu , og nú flylja mcnn 
lóðir sínar hvert þeir vilja. tegar nú leggja skal, fer sá maður 
sem lóðina leggur aptur í stafn, leysir frá hleypibandið , sem 
heldur lóðinni í kvíslinni, og lætur 4 hlaupa út hvern aungul eplir 
annan, úr einni álmu eptir aðra, þar til lóðin er öll úlrunnin, 
og svo hvern stokk af öðrum, svo sem sýnt cr í uppdrættinum 
(A, Nr. 13 A); gelur það með þessu móli ekki við borið, að 
lóðin flækist, þó ekki sé allskostar kyrt eða gott í sjóinn. Á 
uppdræltinum er cinnig sýnt, hvernig aunglarnir slanda í kvísl- 
inni (A, Nr. 13 B), og sömuleiðis aungull með korkhnappinum 
á (A, Nr. 13 C), og mun það gefa sérhverjum Ijósa hugmynd 
um, hversu þessu skal haga. 

Við laxvciðar, eða þar sem beitu vantar, má hafa agnfisk. 
Það er tilbúin Gskmynd með agnhalds aungli í, sem ætlazt er 
til að laxinn eða íiskurinn gleypi og egnist með því. Þessir 



23 



agnfiskar cru nokkuð dýrir, ef kaupa skyidi, en þegar lax veiðist 
á þá borga þeir sig fljótt. Þcssi veiðibrella er sýnd á upp- 
drætlinum (A, Nr. 13 D og d ). Af agnfiskuin þessum erú ymsar 
legundir að fá til kaups, stærri eða minni, og þekkjum ver tíðk- 
aðar sex stærðir; þeir líkjast ymsu smáfiska kyni, og mara í 
kafi, undir kverkinni er aungullinn, en neðan á kviðnum er 
hríngur, og þar í messíngar hlekkur tvinnaður, sem er áfaslur 
við mjóan taum, en taumur sá er aptur feslur á lóðarleininn 
(þininn), cinsog á hverri annari lóð. l*ar sem slík lóð er lÖgð, er 
forsjálegasl að líla opt eptir henni og vitja um annanhvern líma. 

Á uppdrællinum (A, Nr. 13 E) má sjá krókstjaka, sem 
hafður er til að krækja fisk jafnskjótt og hann kemur að borði, 
og þar hjá cr nclsleif (A, Nr. 13 F), sem hafa má til hins 
sama þcgar svo bcr undir. 

l>ar sem eru þokur miklar, einsog opl er á íslandi á vorin, 
er það ekki lítils vcrt hvcrnig duíl cru löguð á netum og lóðum. 
Ef duflin eru ekki vel Iöguð, eða ckki svo henluglega að þau 
sjáist vel og greinilcga, þá geta opt orðið óþægilegar og lángar 
Icitir að lóðunum , og margur heíir fyrir það fengið hrakfarir, 
aö honum hcfir dvalizl við lóðalcit og fengið fyrir það illt veður 
og hraknínga, ef ckki meira tjón. Vér sýnum her á uppdrætt- 
inum einskonar dufl, sem cr miklu hærra og cinkennilegra , og 
slendur eins og sópur upp úr sjónum, cn á því miðju er bumba, 
og þar í klukka lítil eða bjalla, scm hríngir þegar duflið hreyf- 
ist, og þarf ckki lil að hreyfa það nema lítinn bylgjugáng. Með 
þessu dufli mundu menn eiga lángtum hægra með að finna Ióðir 
sínar þó þoka væri, því hversu lítil bára sem hreyfðist, þá 
hríngdi bjallan, og heyrist til hcnnar nokkurn kipp út í frá, en 
í v björlu veðri sest duflið sjálft ekki allskamt í burtu, því það er 
miklu hærra á lopli cn dufl þau sem nú líðkast á íslandi, og 
mnndi því verða í marga staði miklu henlugra, en tilbúníng á 
þeim mætli haga ýmislcga svo að þau yrði ckki dýrari en svo, 
að ekki mælti dýrt hcila. l } essi dufl eru kölluð í Danmörku 
„þokuklukkur u cða „þokubjöllur" (uppdr. B, Nr. 12^). 



24 

Um sigðhnífinn, lil að skera fiskinn með. 

Það er föst regla sem aldrci bregzt, hvar sem þú fiskar 
og hvernig sem þú ællar að verka afla þinn, sem verður inni- 
bundin í stuttu máli: „dreplu ílskinn í sama velfángi sem þú 
dregur hann upp úr sjónum u , og hleyptu út úr honum blóðinu, 
með því að bregða á hann hnífnum á þeim stað og með þeim 
hætli sem uppdrátturinn sýnir. 

Uppdrátturinn (B, Nr. 15) sýnir hníf í fullri slærð, og má 
sjá þar hversu hann skal vera lagaður, lil þess hann verði sem 
allra henlugastur til að drepa fiskinn með, jafnskjólt og hann 
keraur upp úr sjónum. Á uppdrættinum (A, Nr. 15 a ) sest, 
hvernig á að beila hnífnum, og þar er sýndur sá staður á 
fiskinum, þar sem skal spretta honum á, í sama augnabliki og 
fiskimaður dregur fiskinn upp úr sjónum. Menn skulu hafa hlekkja- 
fesli á hnífnum, sem se fest í bálnum, ein hjá hverjum fiski- 
manni, svo hver einn hafi sinn hníf við höndina, þegar á þarf 
að halda. Annar hnífur, álíka stór, en ekki eins íbjúgur, er 
hafður til að fletja fiskinn , og eru þessír flatníngarhnífar sýndir 
á uppdrættinum (B, Nr. 14) með fernskonar lagi. 

Það er til mikils gagns að blóðtæma íiskinn jafnskjólt og 
hann er dreginn. Það bæíir ekki einúngis útlit hans sjálfs, 
þegar hann er tekinn til verkunar á eplir; heldur bælir það 
einnig hvcrn cinstakan hlut úr fiskinum, sem menn vilja verka 
sér í lagi, svo sem t. a. m. er lifrin, sundmaginn o. s. frv. 
Sundmaginn verður einkanlega miklu skærari eða glærri, og betur 
fallinn til verkunar, ef fiskurinn er blóðlæmdur jafnskjólt og 
hann kemur upp úr sjónum. Fiskurinn sjálfur verður faslari í 
sér, verður glær, tekur betur við salli, tekur betur þurki og fer 
betur með sig í allri verkun , hann verður þá l. d. ekki sliltu- 
blautur hvenær sem volsamt veður kemur, heldur miklu fastari 
fyrir, og heldur sér gagnsæjum, líkt og horn, jafnvel um mörg 
ár, svo að hann verður alltjafnt útgengileg og jafnvel dýr vara, 
sem heldur sér í verði. Sé fiskurínn aplur á móti ekki blóð- 

NJ 



\ 



25 



læmdur, þá verður hann allajafna blakkur ílils, og þessvegna óálitleg 
og óúlgengileg verzlunarvara, og verði hann ekki seldur innan 
skauims líma, getur hann ekki haldizt óskemmdur og verður því 
hverjum kaupmanni ónýlur, scm hefir glæpzt á að kaupa hann, 
eða að minnsta kosti honum til tjóns. Þetta litla handarvik, 
sem ekki kostar íiskimanninn nema eitt hnífsbragð, getur því 
útvegað honum marga penínga , og á hinn bóginn valdið honum 
miklu fjártjóni ef það cr ekki gjört. Kaupmaðurinn , sem kaupir 
fiskinn lil að verzla með, getur ælíð vænzt að fá, kaupendur að 
góðum fiski, en engan ef til vill að hinum slæma,* nema með 
afarkostum og aíföllum ; kaupmaður getur því ekki boðið fyrir 
þann íisk fullt verð, sem hann getur ekki fengið fullt verð fyrir, 
og þclta verður fiskimannsins skaði, margopt ekki af öðru en 
því, að híinn af vankunnátlu eða hirðuleysi let hjá líða að gjöra 
lílið handbragð við fisk sinn, þó hann hafi að öðru leyti haft 
eins mikið eða meira fyrir afla sínum en aðrir. Svo mjög er 
það áríðanda, að veita alhygli eins hinu smáa og hinu stóra, og 
að vanda alvinnu sína á allan hátt sem maður getur bezl; þá 
getur maður verið óhultur um, að maður fær vinnu sína og 
atorkusemi borgaða annaðhvort fyr eða seinna, og margopt fyr 
en mann varir. Vér erum vissir um, að ef margir þeir, sem 
nú kvarta yfir að þeir vinni baki brotnu og hafi þó varla fyrir 
vinnu sína alla og armæðu svo mikið, sem þeir þurfa handa sér 
og sínum, ef margir þeir, segjum vér, leituðu með gaumgæfni 
cptir orsökunum, þá mundu þeir finna að þær væri það, að 
þeir hirti eigi hið smáa sem næst þeim lægi og gæli gjört þeim 
haganlegust og bezt not, en væri að slrita við hið slóra og fjar- 
lægara, sem væri þeim allskostar örðugra, og að liltölu miklu 
ábalaminna. 



\ 



26 

II. Vöruverkunin. 



Um lifrina og lýsisbræðslu. 

Það skal með gaumgœfni vanda, að vclja lifur til bræðslu 
og aðgreina hina betri legund frá hinni lakari. Sú lifrin er bezt 
lil lýsis, sem er næslum því hvít, þrifleg og ávöl öll; hin lakari 
cr aflaung, ekki ávöl heldur slrend, sliltuleg og ígrá að sjá til, 
sumslaðar eru á henni rauðir hríngvafðir ormar; sú lifur er 
mögur, og hefir í sfcr bæði lítið lýsi og illt. Þriðju tcgund lifrar 
íinnum vcr og í þorski, og er sú svipuð hinni síðarnefndu að 
mynd , en þar með eru á henni grænir bleltir, gallsprengdir, 
gisnir eða þéllir, sem taka djúpt inn og eru opt með djúpum 
holum í, eplir lánga orma og mjóa, viðlíka cins og þræði, scm 
liggja hríngvafðir ulaná lifrinni. þesskonar lifur, scm nú var 
nefnd, cr hin lakasla og minnst verð, því hún er úr veikum 
fiski, svo þar sem meginhíuli lifrarinnar er þannig, þar launar 
varla fyrirhöfnina að bræða hana, því lýsið verður aldrei til 
annars á eplir en til að brenna því. 

Það sem fyrst er að gjöra fyrir þann sem vill afla ser 
lýsis er þá það, að aðgreina þessar þrennskonar lifrar hverja 
frá annari. Þella er svo mjög áríðanda, að eplir því sem það 
er gjört eplir því fer allt lýsið, og kcmur par enn fram, að 
lílið handbragð er það sem gelur bætt allt eða spillt öllu. Menn 
geta seð, hversu áríðanda þelta er, af því, að komi einúngis 
ein lifur af hinum síðari, eður af sjúku lifrunum, innanum þó 
það sé nokkur hundruð af hinum bezlu, þá verður það sýnilcgt 
á lýsinu, hvað það verður verra; en ekki er það sagt að á 
þessu beri í fyrsta svip, nema að því einu, að það lýsi verður 
dekkra; en standi það átta daga, og menn smakki þá á því, þá 
cr komið af því óbragð, og hvað lítið sem lopt kemur að því, 
verður það þrátt, og versnar síðan æ^því meir sem frá líður. 



i 



27 



Ef lifrin er rétt aðgreind , þá getur maður fengið úr hinni 
beztu á 6 klukkustundum hið bezta sjálfrunnið lýsi, og er það 
sú tegund Iýsis sem lyfsalar hafa og er mjög dýrt; það er fyrsta 
rennsli. Um næstu 18 klukkuslundir hilar maður lifrina með 
heilri gufu, og fær þá meðallags lýsi, sem vel má nota í lýsis- 
eklu í lyfjabúðum eða til læknínga. Pað sem þá verður eplir 
er ekki til annars en til eldsmatar, eða til skinnaverkunar , því 
það er óhreinna lysi og brúnt á litinn. Dreggin undan lýsinu, 
eða grotlinn, blandaður með nýbrenndum kalksteini, er sá slerkasli 
áburður sem menn vita til vera. 

Nú skulum vér huglciða orsakirnar, að menn fá bæði slæmt 
lýsi og þar að auki miklu minna cn þeir gæti fengið. Orsökin 
til þess, að menn fá ekki almennt annað en dökkleitt lýsi og 
illa útgengilegt, er sú fyrst og fremst: að menn aðgreina ekki 
lifrina. Orsbkin lil þcss, að lifrin bvæðist illa, cða að lýsið 
verður ekki nærri eins mikið og vera ætti, er sú, að menn hafa 
ílátin úr tré einúngis, og það úr þesskonar tré, sem er óþétt 
og gljúpt í sjálfu sér. Því gljúpara scm tréð er, því meira 
drekkur það í sig, og því meira sveilir það út af sér, af sömu 
orsök náir loptið meiri verkun á það, og við áhrif loplsins 
verður lýsið óðara þrált, og fær lykt og smekk af ílálinu, sem 
það er í. Þó maður hreinsi þctta ílát vandlega á cplir, þá hcfir 
tréð drukkið í sig þráann, og láti maður í það aplur óspillt 
lýsi, verður það á augabragði skemmt, og ber dám af þráanum, 
sem tréð hefir í sér og aldrei verður útrýmt. 

Til að koma í veg fyrir þetta er allrabezt að hafa ílát úr 
steini, járni eða gleri, svo tilbúin, og á allan hált útlítandi sem 
uppdrátlurinn sýnir (A, Nr. 16). Ilafi maður þesskonar ílál, 
þá ávinnur maður þar með sér mikinn hagnað, sem er þcim 
cr lifrina á margra penínga virði. Hann fær með því móli miklu 
meira lýsi og miklu betra, það verður þá jafnframt, eins og 
gefur að skilja, miklu útgcngilegra og miklu dýrara, það er að 
segja, að sá scm bræðir lýsið cða aflar þess fær það miklu 
belur borgað. Hann hcfir því tvöfaldan ábata, bæði af gæðunum 



28 



og af vöxtunum. Einkum hafa ílát úr gleri ymsa yfirburði yfir 
önnur. Glerílálið drekkur ekki í sig neilt af iýsinu; sólarhitinn 
getur unnið á það og hitað það upp allt í gegn, þareð það er 
gagnsælt; það verður hreinsað vandlega hvenær sem vill og eptir 
hverja bræðslu, án þess nokkur ólykt vcrði eptir í því, eða 
ósmekkur; og þar að auki má verja loptinu alla aðgaungu þegar 
ílálið er úr gleri. 

Það lýsi, sem hefir verið brædt úr þorskliftir í jþesskonar 
gleríláti, sem her er nefnt, hefir þótt svo mæta gott og veríð 
svo eptirsókt, að það hefir verið tekið framyíir hið ágæta þorska- 
lýsi sem kemur frá Nýfundnalandi , og sömuleiðis framyfir hið 
ágæta lýsi frá Muller í Björgvin. 

Á uppdrættinum má sjá tvo glerkalla, hvorn innaní öðrum, 
og slendur hvor um sig á tveimur járnstettum (sjá A, Nr. 16). 
Báðir tveir, hinn innri og ytri, eru með loki ; hinn innri, sem 
ætlaður er handa lifrinni, er með nokkrum götum her og hvar, 
en í hverju gali eru tinpípur, að mynd eins og naglar, en yzt 
á pípunum nálægt hausnum er skrúfa, og skrúfuhattur sem þar 
heyrir til (uppdr. A, Nr. 16 a og b ). Skrúfuhalturinn og haus- 
inn á pípunni, sem þar á við, er nokkuð hvolfdur, og er ællazt 
til að þar se hnoðað í dálitlu af steinlími; það gjörir þau not, 
að þcgar það er látið í gatið sern því er ætlað (sjá uppdr.), og 
svo er skrúfað saman, J)á verður allt loplhelt, og þegar lifrin 
fer að renna í katlinum innifyrir ]>á getur lýsið ekki komizt út 
um annan veg en um opið á pípunni, scm uppdrátturinn sýnir. 

A þeim hluta pípunnar, sem er fyrir utan skrúfuna, er 
festur dropkólfur á hverja pípu, það er flöskumyndað ílát, til 
að taka við því er úr pípunni drýpur. Á uppdræltinum eru 
her sýndir fjórir dropkólfar hvorumegin. Stærð hvers kólfs fer 
eptir því, hversu þett þeir standa, eða hversu lángt þeir eru 
hver frá öðrum, og svo eptir vídd glerketilsíns hins ytra, sem 
er utan yfir öllum kólfunum. Bezt er að hafa kólfana heldur 
við slóra, eptir því sem slíku má við koma. 



i 



1 



Nú fer lifrin að bráðna í hinum innra katlinum, sem er 
iokaður; þá fer lýsið að renna út smásaman gegnum pípurnar 
og drjúpa niður í kólfana, svo að efslu kólfarnir fyllast fyrst og 
svo niður eptir, og hinir neðslu seinast. Maður hefir nú það 
hagræði með þessari aðferð, að lýsið sem rennur út, og ekki 
er allt jafnhreint eða jafnbjart allslaðar úr kallinum, aðgreinir 
sig sjálft í kólfana, því jafnóðum og hver dropi bráðnar, drýpur 
hann svo að kalla í sinn kólf án þess að nokkuð hristist cða 
gutlist lil. Með því verður hver hinn minnsli munur á lýsinu í 
kólfunum sýnilegur, og má aðgreina svo nákvæmlega sem vill 
eptir gæðum þess; með því verður lýsið allt tært og hreinl, svo 
að engar taugar eða hamsar eða mor úr lifrinni gctur blandazt 
þar saman við, eins og nú er lítt lil hins mcsta skaða, því 
þetta gjörir, eins og auðsætt er, lýsið morugt og óhreint til- 
sýndar, setur í það ósmekk og veldur því, að það verður vonum 
bráðara þrátt. 

Neðan á katlinum er gat (A, Nr. 16 d á uppdr.), með gler- 
lappa í; þar má hleypa út valni pví sem kemur úr lifrinni og 
sezt fyrir í kallinum. 

Neðan á ylra kallinum eru tvö göt (A, Nr. 16 e—e á uppdr.), 
þau cru í sambandi við tvo hvolfda koparstokka ( f—f á uppdr.), 
en úr stokkunum gánga tvær pípur, og gengur sín uppí 
hvort gatið, sem skýrt var frá, á ytra katlinum. Til þess að 
iýsið renni út jafnt og fljótt úr lifrinni, þá lætur maður sólina 
ná að komast að sem bezt, og lætur því kallana vcra annað- 
hvort í húsi sem er lagað til þess, cða fyrir innan glugga, þar 
sem svo er búið um, að alll se litað svart innan á þeim hliðum 
sem að glerinu (katlinum) snýr, því þclta gjörir só|arhitann 
miklu snarpari (sjá afstöðuna á uppdr. A, Nr. 17), en það er 
óheppilegt, að á þeim tíma árs sem lifrin cr bæði lýsismcst, og 
mest aflast af henni, þá er sólin svo skamma stund á lopti, og 
sólarhilinn svo lítill, að hann verður ekki að notum nema um 
fácinar klukkustundir. Menn verða þá að þckja gluggann vel 
og vandlega að ulan, þegar sólin fer af, með mollum eða öðru, 



• 30 

■ 

en varast að flytja bræðslukerin eða hrista þau, því þarmeð 
spillir maður Iýsinu fyrir sér háskalega. l*að er einnig til mikils 
skaða að hilinn sé misjafn á bræðsiukallinum ; hitinn á helzt að 
vera stöðugur og rcglulegur hinn sami, og fer bezt hann sé 
hérumbil 32° R. (32 stig eplir hitamæli Róaumurs), þá verður 
lýsið bæði bezt og mest, en sé misjafn hili spillir það lýsinu 
að gæðum, og bræðslan gengur tregara, eða með öðrum orðum 
lýsið verður minna. En til þess að fá þenna stöðuga hita hefir 
maður það ráð, að maður fyllir stokkana ( f— f á uppdr. A, Nr. Í6) 
með vatni, og kyndir undir þeim með spiritusiampa sínum, sem 
sýndur er á uppdrætíinum (A, Nr. 16 e ) eða á annann hátt á 
víxl, eplir því sem þeir tæmast. Tlitinn hleypir nú vatnsgufunni 
upp í ytra ketilinn, svo hin heita gufa fyllir rúmið milli katlanna, 
en með þeim hita helzt lifrin í innra knllinum í jafnri bræðslu, 
og drýpur úr henni í kólfana jafnt og þétt. Bitann geta menn 
mælt með því, að hafa hitamæli festan innan í ylra katiinum, 
þar sem gufan Ieikur á, og þar á hilinn að vera, eins ög áður 
var getið, 30-32° Réaum. Eptir þessum hilamæli verður maður 
að laka nákvæmlega, og sá sem á að gcyma bræðslunnar má 
ekki hafa af því augun dag né nóít svo lengi sem á bræðslunní 
stendur, því annars verður hitinn misjafn, og spillist með því 
öll bræðslan og allt lýsið, einsog áður er sýnt. Þegar bræðsl- 
unni er lokið, er innri ketillinri tekinn uppúr. l*að er merki 
lil þess að fullbrælt sé, þegar kjölveran í lifrinni er sokkín svo 
djúpt ofan í kctilinn, að ekkert lýsi rennur úr henni framar; 
þá tckur maður ketilinn upp og hreinsar hann og allar pípurnar 
vandlega eplir bræðsluna, svo að maður byrjar ekki nýja bræðslu 
fyr en maður er búinn að ranusaka, að engin iykt sé úr katl- 
inum neinslaðar, og engin heldur af því hcita vatni sem ketill- 
inn hefir verið seinast skolaður með. Það sem eptir verður af 
lifrinni lekur maður og blandar við kalk, svo sem hér er mælt 
fyrir síðan, og er það hinn allrabezti áburður. 

Vér gálum þess áður, að tveir koparstokkar eða blikkslokkar 
væri ætlaðir til að hafa undir kallinum, svo scm sjá má á upp- 



i 



31 



dræltinum. þar er svo lil ætlazt, að annar þeirra í senn cr 
fylllur af vatni og scltur undir katlana, og kvcikt undir mcð 
eldi. Þegar allt vatn í honum er or.ðið að gufu, og hann er 
lómur, fyllir maður hinn sem fljótast og selur undir, en lekur 
burt hinn tóma og fyllir hann aptur, svo hann komi í stað hins 
þcgar hann læmist, og svo koll af kolli. 

Þar sem svo slcndur á, að ekki er hægt að fá kalla úr 
gleri (enda má og jála, að þeir geta orðið dýrir og eru þarhjá 
brothællir), þá er bezt að hafa katlana úr sleyptu járni, sleinda 
innan, cða úr tinuðu járni; cn það cr galli á þessum, að mcð 
þeim gelur maður ekkcrt gagn haft af sólarhitanum , og maður 
gelur ekki heldur seð að ulan hvernig allri bræðslunni líður 
meðan hún stendur yfir, eins og maður ser með glerkötlunum. 
Þegar brædt cr í járnköllum verður að fá allan hitann með eldi, 
cinsog hvcr cinn mun skilja, cn lagið á kötlunum og gufusuðan 
verður hin sama. 

Ver höfum áður skýrt frá einkennum lifrarinnar, hver er 
lýsismcsl, og það vcrður ekki nógsamlcga brýnt fyrir mönnum, 
að aðgreina vel og gaumgæfílcga tcgundir lifrarinnar áður en 
brædt er, til þcss að lýsið verði goll. l\ir á móti verða engin 
viss merki sögð um það, hvenær á hvcrjum tíma árs Jifrin í 
fiskinum sc bezt. Menn segja vanalcga, að lifrin sc bczt í 
Januar, Februar og Marls, en það er opl reynt, að sá fiskur 
sem veiðist á þessum líma árs er magur á lifrina, og sá sem 
veiðist á öðrum límum er feitur og lifrargóður. En þcgar fiskur- 
inn vciðist, þá eru cinkennin á lifrin.ní sjálfri svo glögg og óyggj- 
andi, að cnginn aðgælinn maður gelur vcrið í vafa um hvcrnig 
á að skilja hana að, svo að hvcr flokkurinn verði ser, og verður 
mcð því móti bræðslan svo greið aðgaungu scm hún gclur orðið, 
og ábatinn mcstur, einsog ætíð cr þegar vcrk er vandað með 
athygli og umhyggjusemi. 



32 



Um sundmaga og húsblas. 

Sundmaginn er, einsog öllum er kunnugl, þykkur himnu- 
poki, sem silur innan á hrygg fiskjarins á milli hryggjargeislúng- 
anna, þar sem hryggurinn er íhvolfur og breiðastur, rélt þar 
sem búkurinn opnast, fyrir aptan hnakkakúlurnar, og aptur undir 
þar sem búkurinn lykst aptur, við gotraufina. Stærð sundmagans 
og þjkkt fer eptir stærð fiskjarins, og eptir því sem hann er 
fcitur til. Menn ælla almennt, að hann sé bezlur á vetrar- 
mánuðunum. Þegar íiskurinn er flaltur er bezt að laka úr 
sundmagann um leið, losar maður hann þá við hrygginn með 
þumalfíngri og sleikifíngri á hægri hendi; en bezt er að fletja 
fiskinn sem fyrst að því verður við komið, og belzt á þeim stað 
sein hann er veiddur, þvo hann síðan upp úr því vatni sem 
hann er veiddur úr, en allir flutníngar á honum nýjum eru 
skaðlegir, cf hjá þeim verður komizt. Sundmaginn (sjá uppdr. 
A, Nr. 18) er í eðli sínu svipaður skinni, og allseigur og slað- 
góður; þegar búið er að plokka af honum slorhimnur þær sem 
á honum cru, og hann er orðinn hreinn, slær á hann blæ líkt 
eins og á perlumóður. þegar nú búið er að hrcinsa hann vel 
og þurka, þá skal hengja hann upp, cinsog uppdrálturinn sýnir, 
þornar hann þá smásaman í loptblænnm, og vcrður þá hvílur 
ílits, en sé hann J>urkaður hastarlcga, svosem við ofn , verður 
hann bjarlari, harðari og líkari horni. I } á er hann svo verkaður 
sem hann á að vcra frá íiskimanns hendi, og tckur þá við sá 
scm hugsar að búa til úr honum hið svoncfnda húsblas 1 cða 



*) Húsblas er upphaflega samsctt latínskt og þýðverskt orð, og 
þýðir: styrjublaðra cða slyrjusundmagi (Haso á Latínu, en a þýzku 
Hausen — styrjaj Iilase á þýzku ~ blaðra)^ kemur það af því, að 
mcnn fundu fyrst sundmagalím í styrjunni [acipenser sturio'); sá 
fiskur mun varla veiðast á íslandi, en Bjarni Pálsson hafði scð cinn 
sjórekinn norður á Lángancsi (Ferðabók Eggcrts og Bjarna, bls. 711). 
Við Danmörk og Noreg vciðist slyrjan stundum í nctum, cinkanlega 
vestan á Jótlandi, sömulciðis í herlogadæmunum. Á Jótlandi ogíNoregi 



33 

límblöð. Sundmaginn er þá skorinn í bita, og soðinn með 
hægri suðu 7 cða 8 tíma í valni, fær maður þá ágæít hlaup 
eða límefni úr honum, sem er öldúngis kcimlaust, og er serlega 
ve] lagað lil að geyma í allskonar niðursoðinn mat, sem á að 
flylja um lánga vegu, svo hann gcti haldizl óskemmdur. Hlaup 
þetla, sem soðið er úr sundmaga þorsksins, gjörir sama gagn 
og krefur sömu meðferð eins og það sem fæst úr sundmaga 
styrjunnar, er það alkunnugt meðal kaupmanna og kallað hús- 
blas, og selt fyrir 28 skildínga lóðið. Se sundmaginn ekki 
tckinn glænýr úr fiskinum, er örðugt að ná af honum slorhimn- 
um þeim, sem ulaná honum eru, og kcmur það fram í allri 
vcrkun hans þar á eptir, bæði verður örðugra að þurka hann, 
hann fær af ser lýsislykt, og þarmeð, einsog sjálfsagl er, lýsis- 
smekk; hann verður þá ekki úr því notaður til að gcyma í nið- 
ursoðinn mal, hann vcrður cinúngis seldur sem lím, og þá fyrir 
miklu minna vcrð. 

Ef ver ætlum oss að verka sundmaga, þá er íyrsla aðal- 
reglan, sem áður var getið, að hreinsa hann vel af öllu slori, 
og taka af honum yztu himnurnar, einkum hina dökklcitu, sem 
yzt er; síðan á að þurka hann, svo hann vcrði fastur sem horn. 
Hafi maður nú nógu marga sundmaga, sem maður vill verka, 
þá bitar maður þá niður í smátt, lætur standa á þcim kalt vatn 
um nokkra klukkutíma og bleytir þá upp. Þelta vatn verður 
ælíð gruggugt, og því stcypir maður því út. Þá lælur maður 
nýtt vatn á, og lælur vera svo mikið af sundurskornum sund- 
maga og vatni, hvorulveggja, sem ílátið tekur, cinsog sýnl cr á 
uppdrætlinum (A, Nr. 19). Nú lætur maður þctta ílát innan í 
annað, og fyllir með valni rúm það, sem er í hinu ytra kerinu 
utanum hið innra, síðan sctur maður þau yíir jafnan eld og 
slöðugan. Þegar nú fer að sjóða vatnið í ylra kerinu, sem er 
ulan um innra kerið, þá fcr og smásaman að sjóða í þessu, og 



er styrja lalin óæt, en Rómverjar í fornöld töldu hana hið mesta hnoss- 
gaíii (Faber, Die Fische Islands. bls. 47-49). 

3 



34 



nú verður maður að gæta þess, að halda á því stöðugri ogjafnri 
suðu, þángað lil að límið eða húsblasið er soðið út úr hinum 
söxuðu þorskasundmögum , sem eru í innra kerinu; þartil er 
vant að þurfa herumbil 11 eða 12 tima stöðuga suðu. Þess 
þarf nákvæmlega að gæla, að suðan se stöðug og jöfn, því hvort 
heldur bregður af, að hún verði allt of áköf, eða á hinn bóginn 
að hún hverfi af við og við, þá annaðhvort misheppnast allt 
saman, eða þó maður missi ekki allt, svo það verði ónýlt, þá 
fær maður bæði miklu minna, og tilbúníngurinn lekur miklu Iengri 
tíma. Það er sjálfsagt, að lil þess að suðan hælli aldrei þarf 
maður að hafa við hendina sjóðanda valn, til að hella í ylra 
kerið jafnskjóll og þarf, og eptir því sem valnið gufar upp, sem 
þar er í. Þar á móli þarf þcssa varla við í innra kerinu, og 
alls elski seinuslu 3-4 límana sem suðan slendur yfir. Það er 
óbrigðult merki lil, að íiskilímið (húsblasefnið) er úlsoðnað, að 
sundmaga bitarnir sýnast cinsog ormslúngnir , en þegar að. er 
gáð, þá er það af því, að hin smágjörðu hulstur í sundmaganum, 
sem límefnið er geymt í, hafa sprúngið í sundur af suðunni. 
En hin hulslrin, sem eru hnöllólt og þrútin, eru enn ósprúngin 
og full af Jími, og þarf að halda áfram suðunni á þeim. Þegar 
suðan er búin, lætur maður eldinn slokkna og það hið soðna 
standa óhreyft, þá.ngað til það er orðið kalt. Ef það sýnir sig, 
að sundmaga-Iögurinn se þá ekki orðinn slerkt lím, þá er enn 
eptir í honum of mikið af vatni, og þarf að sjóða hann betur. 
Þegar það er búið, sem hver einn getur skynjað með eptirlekt 
sinni hvenær er, þá Iætur maður þenna soðna límlög, eða hús- 
blaseí'ni, leka gcgnum'síu, og heíir maður lil þess smágjörvan 
og vel hreinan lereplsklút, sem gclur lekið við og haldið eplir 
sora þeim, cr kynni hafa sezt á botninn, og tægjum þeim sem 
í leginum eru. Þegar þelta er búið, þá hitar maður löginn á 
ný, síðan tekur maður ser marga nýja, grunna diska, sem 
aldrci hafa verið nýllir áður, og hellir í hvern herumbil mat- 
skcið fullri af leginum, lælur maður þelta síðan renna út um allan 
bolninn á diskinum, með því að snúa diskinum í kríng fyrir 



ser, einsog þegar búin er til pönnukaka; það sem ekki heíir fest 
sig við diskinn, því hellir maður af, og verður þá eplir þunn 
hula yfir öllum diskinum. Nú setur maður diskana á svalan 
stað og í skugga, þar sem er súgur, og hefir gipsþekju yfir, eða 
annað eins þelt, svo að hvorki geti ryk, eða kvikindi eða neitt 
annað óhreint komizt þar að ; eptir stutta slund, allt eptir vcður- 
lagi, flosnar hulan við diskinn, og þá er hún svo scm hún á 
að vcra, en til þcss að kökur þcssar eða spjöld geti harðnað 
bclur, þolað flutnínga og haldið sínu fagra gljáanda útlili , þá 
lcggur maður það á sama stað eða viðlíka, eins og þann scm 
diskarnir slóðu á, og Iælur þau liggja á slögum , sem eru búin 
til handa þeim. í stað diskanna má og hafa tinaðar járnplötur, 
eða síór glerspjöld, einsog slórar gluggarúður, slrýkur maður 
þær fyrst lítið eitt með meyvaxi, og lælr vaxbryggju á allar 
randirnar, en síðan hellir maður sundmagalcginum á, ekki mjög 
heitum en þó ekki storknuðum, á sama hált og í diskana , mun 
þá hulan eða Hmspildan skilja sig frá spjaldinu þegar kalt er 
orðið, og er hún þá eins á lit einsog óskær glerrúða. 

tað fer í þcssu máli einsog víðar, þar sem ekki kunna 
nema einstöku menn, að þeir leyna ymsu, og veitir þá öðrum 
örðugt að íinna það. Svo er her í þessu efni, að það eru fáir 
sem kunna relta aðferð til þess að Iímspildan losi sig sjálf frá 
diskinum. Eplir því sem menn komast næst, þá er einhverjum 
lög hellt í diskana áður en líminu er hellt í þá; segja sumir 
þetta se vatn, sem se hellt í á undan, sumir scgja það se edik 
og vatn, aðrir að það eigi að vera slerkt edik, eða ediksgufa, 
og að þetta gjöri að límspildan losi sig sjálf við diskinn. Þegar 
maður hefir ckki lært hina rcllu aðferð, þá gctur maður hclzt 
fcngið slærslar spildur heilar með því að laka glænýja diska, 
sem aldrei hafa vcrið nýttir fyr, hella yíir þá hreinu ediki og 
síðan hclla í Icginum, en láta hann þó ekki vera of heitan. Se 
lögurinn sjóðandi, fcstir hann sig við diskinn, en se hann látinn 
kólna töluverl, og se þó svo heitur, að hann sé rennandi, þá 
flosnar hann ælíð hægast frá. Maður gctur líka tekið dálítið af 

3* 



■ 



I 



36 

Provcnce-olíu í bómullarþvegil og núið yfir 20-30 diska, það 
er ekki óhagkvæmt til þess að f'á límspildurnar lil að flosna frá 
diskunum. 

Til er cnn ein aðfcrð lil að hagnýta sundmaga, og einkum 
þá, sem rifna í sundur þegar verið cr að laka þá úr fiskinum. 
• Maður vefur þá saman, svo að þeir liggja þrefaldir eða fjórfaldir 
í straungli, síðan sker maður í sundur straungulinn í bita, hér- 
umbil þumlúngs lánga, stíngur þvínæst nál í gegnum hvern bita, 
og hengir upp til þerris. Á þenna hált er tilbúið húsblas á 
Rússlandi, og gengur í verzlun þaðan um alla Norðurálfu og 
kallað skrapa-húsblas, eða kippu-húsblas (sjá uppdráltinn A, 

Nr. 18 a ). v M^^^^^^^^^ 



m. Hirðíng á úrkast! úr sjófángi. 



Um að fæða hæns, endur og svín á sjófángi. 

Vcr höfum nú sýnt hér á undan, hvernig fara skal með 
sundmagann til að fá 9 dali og 2 mórk fyrir pundið, þar sem 
menn nú annaðhvort hafa hann til matar, eða selja hann til 
Spánar fyrir fáein mörk lísipundið , eða svosem 10 skildínga 
pundið; nú skulum vér skýra frá, hversu ýmislegt annað af 
fiskinum, svosem hausarnir, hryggirnir, ræksni og ruður og ým- 
islegt úrkast, sem nú er aldrei notað til neins, verður haft lil 
mikilla nota. 

Þegar menn sjóða úrkastið úr fiskifángi, og allskonar því- 
líkt, sem menn nú venjulega kasla í burt og hirða ekki, er það 
góð hænsnafæða. Menn hafa tekið cptir, að þær hænur, sem 
eru aldar með slíku fiskifángi, verpa miklu fleiri eggjum en 
hinar, sem eru aldar við aðra fæðu, og þarf ekki annað en gefa 
þeim lítið af byggi við og við. 



pegar úrkaslið er ekki soðið, er það bezta fóður fyrir 
endur og svín. Það er alkunnugt, að fiskifáng er hcilnæm og 
góð fæða fyrir alla vatnsfugla, sem þeir eru sólgnir í. Þess- 
vegna eru endurnar fíknar í allt fiskkyns, einkum villi-endur. 
Menn taka þá fiskinn, þann sem menn kasta úr eða geta ekki 
hirt, og skcra eða höggva hann í smábita og gefa hann svo 
öndunum; eru þær svo sólgnar í þella, að þær vilja það heldur 
en korn eða maltdraf. l J að má marka, að þessi fæða á vel við 
endurnar, á því, að þær sem eru aldar við ílsk þrífast miklu 
betur, og þroskast lángtum fyr, cn þær sem fá aðra fæðu; íiðrið 
á þeirn verður miklu þellara og mýkra, og búkurinn allur sæl- 
lcgri. í þeim veiðistöðum, þar sem menn eru ekki byrjaðir á að 
safna fiskifángi og slori í gryfjur til áburðar, má því vel hafa 
allskonar íiskiúrkast til að ala fugla á. 

Sama cr að segja um svína-cldi, að þau hafast mæta vel 
við á allskonar sjófángi, og það tíðkast bæði í Danmörku og 
víðar, að í veiðistöðum eru svín alin, og gjöra hið mesta gagn, 
með svo að kalla engum kostnaði, einúngis með þrifum og 
hirðíngu á því, sem annars fer til ónýlis og verður að engu. 

Þessu fylgir mart annað hagræði. Þar sem slor og hryggir, 
hausar og allskonar óhroði liggur nú í hrúgum eða á víðavángi, 
úldnar og fúnar, breiðir út frá ser óþef og allskonar óheilindi, 
meira en menn hugsa, einkum þegar fer að hitna í veðri á sum- 
ardag, þá hafa menn ekki einúngis allt hrcint og þriflegt og 
hcilnæmt í kríngum híbýli sín, þegar menn hirða þetla allt jafn- 
óðum og aflinn berst á land, heldur hafa menn og þar af rík- 
ulegt bjargræði og blessan með lítilli fyrirhöfn. Einsog sveita- 
bóndinn tekur nú lömb til eldis á hey sín, eða selur hey af jörð 
sinni, cins getur sjáfarbóndinn tekið endur og svín lil eldis fyrir 
sveitamanninn ef hann vill, með lillcknum skilmálum, og cr það 
tíðkað svo annarstaðar, að þegar maður lekur önd með úngum 
hennar og elur upp fyrir annan, þá taka þeir sinn helmíng hvor 
þegar skilað er úr eldinu. Á íslandi var, einsog kunnugt er, 
bæði enJur og gæsir og svín alið fram eptir öllum öldum, og 



38 

það er óskiljanlegt, að svo mikill búbælir skyldi öldúngis falla 
fyrir borð af vanhirðíngu og dugleysi manna. 

Um að gjöra áburð úr sjófángi til jarðræktar. 

í þeim löndum, þar sem jarðrækt er slunduð, neyta menn 
allra bragða til að afla sér áburðar, og til að Iæra að þekkja 
gróðurcðli jarðarinnar. 

Menn hafa l'undið, að enginn áburður er be(ri en sjófáng 
og allskonar íiskifáng; það er það sem menn kalla fiski-gúanó. 
Þegar menn lóku fyrst eptir að fara að safna gúanó, lóku menn 
sjófugladrit, sem hafði safnazt fyrir á eyjum og hólmum í suður- 
höfum, þar sem fuglasetur var mikið. Þelta mokuðu menn upp 
eins og það var, og flultu af því heila skipsfarma lil Englands 
og annara landa. En af því fuglar þeir, sem þar áttu aðsetur, 
lifðu mest af sjófángi, þá komust menn að því, að hin sömu 
frjófgunarefni, scm gúanó hcfði til að bera, væri í öllu sjófángi, 
og síðan hafa menn farið að búa það til á ymsa vegu, svo að 
heilar verksmiðjur hafa nóg að gjöra að kaupa og búa til og 
selja áburð af sjófángi; er haft til þess bein og óhroði allur, 
sem áður þólli cinkis vert, en nú er atvinna margra manna og 
ávinnur landinu margra millíóna virði. Á íslandi er nú ekki 
þörf fyrir oss að hugsa svo slórt í senn, en sá hagnaður sem 
hver heíir á sínum bæ, og kann að nola sér, hann er margra 
penínga virði fyrir allt land. Hvcr bóndi ælti á bæ sínum að 
búa scr til múraðar gryfjur þar scm uppsátur hans er, og safna 
þar í öllu úrkasti af sjófángi sínu, meira og minna, leggja þar 
í milli lög af mold eða smáauri, þángi og hverju scm cr, þekja 
síðan og láta svo allt fúna um tíma, síðan bera það "á þar scm 
áburð þarf, og blanda með því jörð sína, og mundi hann ekki 
vera lengi, þegar hann hefði plóg og önnur verkfæri sér lil 
hjálpar, að græða út tún silt, því það gefur að skilja, að áburð- 
urinn gjörir þá fyrsl verulegt gagn þegar hann blandast við 
jörðina, en ekki nema hálft gagn cða minna þegar hann er lál- 



39 

inn ofaná þétta grasrót eða harðbala. Bczt er að lcggja fiski- 
fángið í lög, svo sem alin á þykkt, og hafa svo ofaná lag af 
kalki, svosem tveggja þumlúnga þykkt, því þá kcmst ckki lopt 
að, og fúnar allt fyr, cn þélt jarðlag mundi og geta verið til 
sömu nota þar sem mcnn hafa ekki kalk til. Það eina sem 
menn þurfa að aðgæta við þcnna áburð, er það, að hann cr 
svo slcrkur að ckki má hafa oíírekt af honum. 

Margur maður, sem lcs þessar línur, kann að tortryggja það 
scm hér cr sagl, cða skilja ckki hvcrsu það geti verið satt, að 
hagnýta mcgi hvern einn hluta af fiskinum, og það svo, að það 
gcli jafnvel verið vafi á, hvort búkurinn sé mcira virði en hitt 
allt, scm menn kalla nú rask og slor; en vcr vonum, að 
hvcr sem fer með alúð að reyna fyrir sér, muni komast 
að því, að það er satt sem hér er sagt, og finna það mart 
af sjálfu sér, sem hér verður ekki svo 'greinilega úllislað í 
slultu máli. En allt sem hér er sagt er byggt á reynslu og 
sjón, en ekkcrt á hugarburði. íslcndíngar, sem hafa orð fyrir 
að vera skynsamir menn og hugvilsmenn, munu ekki telja eplir 
sér að reyna hlutina, og laga það sem kann að þurfa breylíngar 
við eptir jþví sein á stcndur í því eða því héraði, þeirri eða 
þeirri veiðistöðu. Aðalstefnan og aðalsannleikurinn haggast ekki 
fyrir það. Ef nokkur skyldi ímynda sér, að hér væri um lítil- 
ræði að gjöra, þá cr það víst og salt, að það er í þeim skiln- 
íngi lítilræði, að hér þarf einúngis handtak eða handarvik margra 
einstakra manna, sem ekki koslar hvern einn meira slrit cn hann 
heíir nú, heldur minna; en í þessum einstöku handlökum og handar- 
vikum, sem menn vita varla af, liggur fólginn mikill ágóði og marg- 
faldur hagnaður. Svo var fyrir 70-80 árum síðan annarslaðar, 
að menn kösluðu pjötlum sínum út á haug, cða forlærðu þeim 
á hvcrn þann hált sem fyrir varð, og á sama hátt var farið 
með bcin og hvað annað, cn nú er þelta allt hirt og sal'nað 
saman: pjöllurnar eru þvegnar upp og láðar í sundur, og síðan 
hafðar til pappírs cða ýmislegs annars; beinin eru möluð til 
áburðar, og cr þctla nú hvort um sig sclt og kcypt svo mörgum 



40 

millíónum dala nemur á hverju ári, og það einúngis hcr á Norður- 
löndum. í Noregi var nýlega boðið 40 skildíngar fyrir 100 fisk- 
höfuð og hryggi, sem áður hafði verið kastað á hauginn ; felag 
þeirra Norðmanna ætlaði ser að búa lil árlega 20,000 tunnur 
af fiskifángs áburði, einúngis úr tómu úrkasli, og laldi scr vísar 
4 spesíur fyrir hverja lunnu. Hvergi sannast betur en hér í 
þessu efni, að mart smátt gjörir citt slórl. Þá hefir fiskimaður- 
inn lært atvinnuveg sinn til hlítar, þcgar hann kann ckki cin- 
úngis að velja scr allan útbúnað sem beztan, heldur og einnig 
að nota hvern hinn minnsta hlula af afla sínum á bezta hátt, 
svo að ekkert fari forgörðum. Þelta á að vera ástundan hins 
góða fiskimanns og þá mun honum vel vegna. 

Það efni sem snertir allskonar fiskiveiðar og sjáfarafla, 
meðfcrð og hagnýtíng á öllum afla til verzlunar, og scrhvað 
annað, sem að því efni lýlur, er svo mikið í scr og margbreytt, 
að hér er ekki drepið á nema það einfaldasía og það sem næst 
liggur; en sýndi íslendíngar það í verkinu, að þeir gæíi þessu 
efni þann gaum sem það á skilið, mundi ekki verða lengi þess 
að bíða, að þeir fengi fleiri og fróðlegri rit en þetta er, og 
hverja þá tilsögn sem þeir æskli ser og bæri sig eptir, svosem 
til dæmis um það, hversu fara skal að salla fiskitegundir , sjóða 
niður cða reykja, og búa lil svo sent verði lil annara landa, og 
varan geti haldizt óskemmd árum saman. A uppdrætlinum (A, 
Nr. 20) er hcr einúngis sýnt til bráðabyrgða hvernig kistur þær 
eru í hált, scm menn flytja í reyktan íisk, er þar og sýnd fell- 
íngin á lokinu (20 a ) og skrúfnagli sem kistan er negld til með 
- (20 b ). Um hákallaveiðar , selaveiðar og hvalavciðar væri nóg 
cfni í bæklíng scrílagi. TJm að veiða, sjóða niður og búa um 
skelfisk, kræklíng og öðu, og fl., sem væri dýrmætur og girni- 
legur varníngur ef rclt væri að farið og um búið. Um að ala 
upp allskonar íiskitcgundir, t. d. lax, silúng o. fl., úr eggjunum 
fiskanna. Um aðferð lil að ala upp humra og oslrur og mar- 
þvara við íslands slrendur, sem gæti verið mcsta bjargræði og 



ábali. Um fuglaveiðar á sjó og landi, og meðfcrð á þeim aíla. 
Enn framar um ýmislegt það, sem getur orðið lil bjargar í sjó 
og vötnum, og gjört atvinnuveg fiskimannsins sem hælluminnstan, 
t. a. m. lífbclti og lífhrínga, o. fl. 

Með mörgu móti gæli íslendíngar sýnt, að þeir fyndi hversu 
þella cfni væri þeim áríðanda. Fyrst með því að reyna það 
sem her er sagt, og skýra frá tilraunum sínum annaðhvort 
opinberlega á prcnli ellegar í brefum til höfundar þcssara blaða, 
sem mundi taka öllum þesskonar fróðleik mcð þökkum, og óskar 
þcss einúngis, að það sem snerli þessi efni væri á blaði ser, 
en ekki blandað við önnur efni. Þar næst með því, að senda 
sýnishorn af þeim veiðarfærum sem tíðkast, með lýsíng þeirra 
og athugascmdum sem hver kynni vilja gjöra. Enn fremur með 
því, að stofna felagskap lil veiða , og stofna sjóð til þess að 
úlvega það sem þarf lil að efla kunnátlu í veiðum , að fá góð 
rit um yms þesskonar efni, góð veiðarfæri til fyrirmyndar, slyrk 
handa úngum mönnum til að ferðast lil annara heraða á íslandi 
eða annara landa, og læra íiskvciðar og aðra sjómennsku. Og 
enn með því, að koma upp reglulegum fiskimanna og sjómanna 
skóla á íslandi. Ef mcnn vildi skjóla saman íh til þessa og 
safna ser sjóði, væri aðferð til þcss mjög hæg og einföld. Mcnn 
tæki sig saman, að senda styrk til eins manns í heraði, sem 
menn tryði fyrir því og vildi lakast það á hendur; þegar fe 
væri safnað slægi mcnn ser saman, t. d. á alþíngi, og veldi 
nefnd lil að slanda fyrir aðalsljórn fjárins, en þar sem ineira 
saí'naðist mælti vcita mciri lilkallsrclt um slyrk af sjóðnum, 
o. s. frv., hvort heldur til ferða eða kennslu, eða hvers sem 
væri. Ekki skyldi menn láta það hræða sig, þólt lílið fe þætti 
safnasl í upphaíi, heldur skyldu menn koma því í eitt, og selja 
á vöxlu og lála safnast fyrir, þó vera skyldi um nokkur ár, þar 
til svo mikið væri komið, að byrja mælli einhvcr gagnsöm fyrir- 
tæki cða undirbúníng lil þeirra, annaðhvort af leigunni einni 
saman eða af lcigunni og árgjöldunum til samans. Það cr 
sjálfsagt, að forstöðuncfnd sjóðsins ætti að auglýsa reiknínga 



42 

hans á tilteknum tímamólum, svosem árlega eða annaðhvort ár, 
eptir því sem á stæði og henla þælti. Með þessari aðferð mælli 
það takast á slutlum líma, ef alúð og fylgi væri við haft, að 
safna miklu fe og undirbúa hina gagnsömuslu atvinnu fyrir land 
vort. — Ef þessi blöð gæli veriö hvöt tíl, að landsmenn færi 
að taka eptir auðlegð lands vors í sjó og vötnum, og til þess, 
að þeir færi að leggja alvarlega ástundan á að læra að afla og 
hagnýla sér það sem forsjónin heíir svo að segja lagt þeim 
upp í hendur, þá væri tilgángur þessara blaða heppilega upp- 
fylltur. 




i 



* 



i 



■ 



- 5 



